MGA PROPETANG BINANGGIT SA QUR'AN: 


Sa 124,000 1 Propetang ipinadala ng Allah (H) sa kalupaan, ang sumusunod na 25 ang 
mga nabanggit sa Al-Qur'dn Al-Kareem, at ang katawagan sa kanila sa labas ng 
Islam ay nasa loob ng panaklong: 

Adam (SS9) [Adam o Adan] 
Idris (m\) [Enoch] 
Nuh (m\) [Noah o Noe] 

Hud (m\) 
Saleh (m\) 
Ibrahim Qm) [Abraham] 

Lut (m\) [Lot] 
Isma v il [Ishmael] 

Ishaq (859) [Isaac] 
Ya v qub (m) [Jacob] 
Yusuf [Joseph o Jose] 
Shifayb (m) 
Ayyub (m) [Job] 
Dhulkifl (m\) 
Musa [Moses o Moises] 
Harun Qm) [Aaron] 
Dawud (m\) [David] 
Sulayman {$0) [Soliman o Solomon] 
Iliyas (m) [Elias] 
Alyasa v (m) [Elisha] 
Yunus (SS3) [Jonah o Jonas] 
Zakariyya [Zachariah o Zacarias] 
Yahya (SS3) [John o Juan] 
Isa [Hesus o Jesus] 
Muhammad o Ahmad (M) 


'Naitala sa Mishkat Al-Masabeh, 3/122. Sinabi ng patnugot ng Al-Mishkat, na sinabi ni Shaykh 
Nasiruddeen Al-Albdni, na ang Isnad nito ay Saheeh. Itinuring din na Saheeh ni Imam Ahmad sa 
kanyang Musnad. 


